WikipediA 

Bengalska 


Bengalska er indó-evrópskt tungumál sem er talað á Indlandi og Bangladess. Um 230 milljónir manna hafa 
það að móðurmáli sem gerir það að fimmta mest talaða tungumáli í heiminum í dag. 

í bengölsku taka lýsingarorð engum beygingum, nafnorð mjög takmörkuðum en sagnorð hafa flóknar 
beygingar þó þau beygist ekki milli eintölu og fleirtölu. Sagnorð beygjast í persónum en ekki tölum. 
Nafnorð hafa ekkert málfræðilegt kyn. 


jf V, Þessi tungumálagrein er stubbur. Þú getur hjálpað til með því að bæta við greinina (https://is.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Bengalska&veaction=edit). 


Sótt frá „https://is.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Bengalska&oldid=1572036“ 


Þessari síðu var síðast breytt 22. nóvember 2017, klukkan 20:59. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 














